


rr 





DELYN Y CRISTION, 


—— — £ 
í 


. Gan JANR HUGHES, Pont Robert. :* 


'Ton— Cyfamod Disigl, 


O gariad difesur diblymio 
Na thewir am dano byth mwy, a 
Y Perffaith, y Purlan dihalog 
Yn cym'ryd ein pechod a'n clwy”; 
Nesaodd tan ddyrnod cyfiawnder, 
/.y Fedalodd ein-dyled oedd fawr, 
' Afrw y fe welir, myfddiynau 
1 disgleiti4eh na? wawr 





Wel, gofyn am ffydd ac amynedd, 
Il wrando ar ingoedd a loes 
Y person anfeidrol ddyrchafwyd 
Af bren melldigedig y groes— 
Fe dodda caledwch dy galon 
Wrth edrych ar gariad mor fawr, 
Fe wywa 'th elyniaeth di yno, 
Fe gwymp dy euogrwydd i lawr. 


Lu 








« “5 tw 








Gosodwyd dy gymorth bechadur  ', 

Ar enwog a,chadarnFab Duw, 
Anturiodd Trfrwydr eì hunan— 
Bu farw, daeth fyny yn fyw ; y Di 
Esgynodd yn fuddugoliaethus a o 
I fyny*i'w orsedd fawr wen, Mb, a 
Mae'n hoffi dy glywed, bechadur, 
Yn cofio efingoedd ar bren... 
Av 


Wel, agor drysorau dy gariad 


9, 


Rho win i'r luddiedig, ODduw, eî 
I'w nerthu i ddringo y rhiwiau 7... Y, 
'Sydd rhyngddo a'i gartrefhoff gwiw... i 


Dihidla wlaw graslawn ar Seion 
Hoff anwyl briodasferch yr oen, 

A brysied y bore i'w chodi on 
Uwch gelyn, cyfyngder, a phoen 


Wel, yfed wnaf bellach o'r afon 
Sy' a'i ífrydiau'n risialaidd a phur, 
A chanu a chanmol fy mhriod, 
Am ddiffodd fy euogrwydd a'm cur; 
Er teithio trwy gystudd a thlodi, 
Gwasgfeuon, cyfyngder, a phoen. 
T'e wawria y bore caf ganu, 
— Yn holliach yn nghwmni yr Oen. 





Mae'r Cristion mor brydferthi'w weled, ____.J 

Yn:nofioar wyneb y don, gg, Et 
*“ A heddwch:y Duwdod fel afon” y... ^ 
Yn rhedeg i loni ei fron— a 


-c 
T 


Mae'r breichiau tragwyddol otano, ^^. 
Ni chollir mo hono, gwir yw, 

Fe'i dygir trwy'r lluoedd gelynol 

I'r ddinas frenhinol i fyw. 


Pe 
- 


A 
uo i a dd ci Cy 





















3 


/ Cyhoedda ei phriod sancteiddlan 

y  Rinweddau ei eglwys a bloedd, 

- Fydd arno iddim c'wilydd ei harddel 

yx Y diwrnod mawr hwnw ar goedd ; 

A Mynyddoedd a bryniau y ddaear 

' 4A neidiant fel defaid ac wyn, ŵ. 
Seion a gân yn soniarus U 
Irgwra wrandawodd ei chwyn. 









Y dyrfa golledig a yrir 

o “ Fd aswy law'r Barnwr â gair, 
YA . Eu yma'n pleser mewn pechod: 

' : Gan sathru ar ddeddfau Mab Mair; 
Dadlena goleuni'r farnolaf 

“Ei ddirgel bechodau ar goedd, 

Fe selia y Barnwr ei hunan 


Ei ddedfryd dragwyddol â ploeddr. 





“Ewch ymaith chwi rai GN edig; 
I garchar eloedig: 'y ddraig, 
Dirmygu.fy eììw a wnaethoch 
A gwrthod Cyfryngwr yn graig— 
ag Ofnadwy a fydd eich dialedd 
Fo Am fathru fy aberth a'm gwaed ; 
_ . Fe'ch soddir yn eigion pob gwauau 
Am roddi fy neddfau tan draed, 





Mi fum ar y ddaear yn teithio, 
Yn dlawd a lluddiedig gwir yw, 
Ŵ Ni roisoch na llety na chroeso 
a I'r Person sy'n ddyn âc yn Dduw ; 
Mi gerais bechadur nes marw, 
Mewn trefn i'r euogion gael byw, 
Ond froi yn glust fyddar a wnaethoch 
A gwrthod priodi Mab Duw, 








A 


Dirmygu fy ngweision a wnaethoch, 
A dd'wedont am danaf morfwyn—, 
Fod brawd: wedi” 'i eni yn Bethlem, 
A ŵnai â'r anghenus gyd- -ddwyn. 
Ond caru eich pechod a wnaethoch, 
Dirmygu fy aberth a'm gwaed; , 
Am hyny fe'ch sethrir fel crin wellt, 
Tn mol dan a fy nhraed. ' 


Bydd Judas, a Herod, a Philat, 
Yn crynu mewn dychryn pryd Mynd 
Wrth weled mai brenin brenhinoedd. 
Hoeliasant ar Galfari fryn. 
Mai'r person fu tan y fflangellau, 
Y dirmyg a'r poeredd yn nghyd, 


Fydd heddyw yn daì y cloriannau; “ 


Ar ddiwrnod mawr,olaf y byd. 


Wel, cofia bechadur fod gobaith 
Am danat tîn byddi di byw, 

A brysia i blygu heb oedi, 
Prioda hoíf anwyl Fab Duw ; 

Bydd angeu'n ofnadwy o dywyll 
Os mentro wnai yno dy hun, 

A gwrthod. y bachgen a anwyd- 
Yn«Methl'em yn geidwad ì ddyn. 


a 





Towyn: Argraffwyd gan-D. Edwards, 


3r ^ 
e^ 


i 
dw 

ì Uu... 

p 

^g 

A ^M X 
i î ŷ 
y 

4 n ' 

a 
' 


Ur 


ê— 


^r 








ee 


